Tueddiadau cyngor 
yng Nghymru 


2016 i 2017 


Ystadegau am gleientiaid gwasanaeth 
Cyngor ar Bopeth yng Nghymru 





cyngor ar | citizens 
bopeth / advice 
Cara Jones 





Cynnwys 


Cyngor ar Bopeth yng Nghymru 3 
Crynodeb Gweithredol 4 
Tueddiadau Cyngor 6 
Canolbwyntio ar Gyflogaeth 8 
Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth 12 


Atodiad: Deall yr Ystadegau Cyngor 13 


Cyngor ar Bopeth yng Nghymru 


Elusen annibynnol ar gyfer Cymru a Lloegr yw Citizens Advice, sy'n gweithredu dan yr 
enw Cyngor ar Bopeth yma yng Nghymru gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a'r Rhyl. 
Mae yna 19 o ganghennau Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru, ac mae pob un 
ohonynt yn aelodau o Cyngor ar Bopeth Cymru, oll yn aelodau o Gyngor ar Bopeth, sy'n 
darparu gwasanaethau o dros 300 o leoliadau yn ogystal â chynnig gwasanaethau dros 
y ffôn ac ar-lein. 


Mae'r cyngor sy'n cael ei ddarparu gan y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn rhad ac am 
ddim, yn annibynnol, yn gyfrinachol ac yn ddiduedd, ac mae ar gael i bawb beth bynnag 
yw eu hil, rhyw, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, oedran neu genedligrwydd. 


Gwirfoddolwyr hyfforddedig yw'r rhan fwyaf o staff gwasanaethau Cyngor ar Bopeth. 
Mae holl aelodau'r staff, boed yn cael eu cyflogi neu'n gwirfoddoli, yn cael eu hyfforddi 
mewn sgiliau cynghori ac yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am hyfforddiant pwnc 
benodol a mynediad i gymorth a chyngor arbenigol seiliedig ar bynciau. 


Dau nod Cyngor ar Bopeth yw: 


e Darparu'r cyngor y mae pobl ei angen ar gyfer y problemau sy'n eu 
hwynebu 


e Gwella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl 


Mae Canolfannau Lleol, o dan delerau aelodaeth Cyngor ar Bopeth, yn darparu cyngor 
ar faterion defnyddwyr, budd-daliadau lles, tai, trethi, iechyd, cyngor ar arian, 
cyflogaeth, gwahaniaethu, materion teuluol a phersonol, mewnfudo a chenedligrwydd, 
ac addysg. 


Y llynedd fe wnaethom helpu dros 114,000 o bobl yng Nghymru wyneb yn wyneb, 
dros y ffôn, drwy e-bost neu we-sgwrs. Mae hyn yn rhoi darlun unigryw i ni o anghenion 
a phryderon pobl yng Nghymru. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i ymgyrchu ar 
faterion o bwys, yn lleol ac yn genedlaethol. 


Rhagor o wybodaeth: 


Os hoffech chi dderbyn rhagor o wybodaeth am y math o broblemau y gall eich 
Canolfan leol roi cyngor arnynt, neu os hoffech chi drafod unrhyw un o'r materion a 
nodir yn yr adroddiad hwn, dylech chi e-bostio: policy.cymru6citizensadvice.org.uk 





Os hoffech chi astudio'r data'n fanylach, mae Tueddiadau Cyngor yn adnodd data 
rhyngweithiol misol sy'n adrodd ar faterion cleientiaid y mae swyddfeydd Cyngor ar 
Bopeth lleol wedi rhoi cyngor arnynt dros y 24 mis diwethaf: Tueddiadau Cyngor 
Mae'r rhan fwyaf o'r data yn yr adroddiad hwn yn dod o rifyn Mawrth 2017: 
Tueddiadau Cyngor Mawrth 2017 











Crynodeb Gweithredol 


Yn ystod 2016 i 2017 fe wnaethom helpu 114,282 o 


bobl gyda 436,254 o broblemau, sef 4% yn fwy o bobl a 

4% yn fwy o broblemau nag yn ystod 2015 i 2016. Ar 

gyfartaledd, daeth pobl atom gyda 3.8 problem wahanol. 
O Mae'r ffigur hwn yr un fath â 2015 i 2016. 


Yn 2016 i 2017, defnyddiwyd ein gwefan gan bron i 

CA 900,000 o bobl yng Nghymru, ac edrychwyd ar fwy na 
3.8 miliwn o dudalennau, sef cynnydd o dros 200,000 o 
bobl ac 1.4 miliwn o dudalennau ers 2015 i 2016. 


Problemau: Tudalennau a welwyd: ! 


l 
l 
l 
l 
200,000 I 
l 





Sut y gwnaeth pobl gysylltu â ni: 


Wyneb yn wyneb, 6196 Ff % OOIE |. Post, 0.4% 
107,298 18,109 675 





Meysydd cyngor 2016 i 2017: 


Pob mater arall 
1596 








Budd-daliadau a 
chredydau treth 


Tai 42% 


3% 


Cyflogaeth 
4% 


Gwasanaethau a 
galluogrwydd ariannol 
6% 


Newid yng nghanran y 5 prif broblem ers 2015 i 2016: 


Dyled: Gwasanaethau a gallu Cyflogaeth Tai 
ariannol: 


+12% +6% +3% -7% -13% 









Budd-daliadau a 
chredydau treth: 


Ein Cleientiaid: 
EM — e OA'* ——— O OO OO EN i 


PoE | 
E Anabl neu â 
Ein Cleientiaid 49% 51 chyflwr iechyd 
! hirdymor 
fse) T 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

l | 
i Cyfrifiad 2011 anabl 
l | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





mu ol] 


Mae hyn yn cymharu â ffiguraul Yn 2016 a 2017 fe welsom 45,632 o bobl ag anabledd 
poblogaeth Cymru - 5196 o neu gyflwr iechyd hirdymor, sy'n 26 pwynt canran yn 
fenywod a 49% o ddynion. fwy na'r cyfartaledd cenedlaethol. 

L 





Prif Broblemau: 


Budd-daliadau a chredydau treth: 

Yn ystod 2016 i 2017, fe wnaethom helpu 54,879 o bobl 
gyda 182,457 o broblemau'n ymwneud â budd- 
daliadau, sef cynnydd o 10% yn y nifer o bobl a welsom 
(49,858) a chynnydd o 12% yn y nifer o broblemau 
(163,417) ers 2015 i 2016. Y budd-daliadau a achosodd y 
problemau mwyaf oedd y Taliad Annibyniaeth Personol a'r 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. 








Pobl: Problemau: 


Nifer y problemau'n ymwneud â budd-daliadau yn 2016 i 2017: 


Taliad Annibyniaeth Personol, 3196 wf o flogaeth a Pob budd-dal arall, 4396 Budd-dal tai, 896 
56,388 Chymorth, 19% 78,164 13,745 





Dyled: 
Fe welsom 29,384 o bobl gyda 132,048 o broblemau'n 


ymwneud â dyled, sef cynnydd yn nifer y bobl (26,413) a 
nifer y problemau (124,605) o'i gymharu â 2015 i 2016. Y 
problemau dyled mwyaf oedd ôl-daliadau'r dreth gyngor 
(6,331 o bobl), credyd, dyledion yn ymwneud â siopau a 
chardiau credyd (5,806 o bobl) a dyledion yn deillio o 





fenthyciadau personol heb eu gwarantu (5,515 o bobl). Pobl: Problemau: 
Tai: 28% 29% E 2016- 2017 
Fe welsom 10,577 o bobl 2015-2016 


gyda 14,741 o broblemau. 

Roedd llawer o broblemau yn 

y maes hwn yn ymwneud â 

tal yn y Sector RASMI 9% ga P TA — 
Preifat, gyda bron i draean o'r 

problemau'n ymwneud â thai g i E i LJ 
sy'n caeleurhentu'n breifat. | | | 


Eiddo sector preifatsy'n Materion yn ymwneud â'r Bygythiad o fod yn Tai'r Awdurdod Lleol 
cael ei rentu amgylchedd a chymdogion ddigartref 





5 


Canolbwyntio ar Dueddiadau Cyngor 


Budd-daliadau a chredydau treth: 


Yn ystod 2016 i 2017 fe wnaethom helpu 54,879 o bobl gyda 182,457 o broblemau'n 
ymwneud â budd-daliadau, sef cynnydd o 10% yn nifer y bobl (49,858) a chynnydd o 
12% yn nifer y problemau (163,417) ers 2015 i 2016. Roedd traean o'r holl broblemau'n 
ymwneud â budd-daliadau yn 2016 i 2017 yn gysylltiedig â'r Taliad Annibyniaeth 
Personol. 


Ers 2015-2016, bu cynnydd o 38% yn nifer y bobl sydd angen cymorth gennym ar gyfer y 
Taliad Annibyniaeth Personol. Y rheswm posibl am hyn yw bod mwy o bobl sy'n derbyn 
Lwfans Byw i'r Anabl ar hyn o bryd yn cael cyfle i wneud cais am Daliad Annibyniaeth 
Personol wrth i'r budd-dal newydd hwn barhau i gael ei gyflwyno'n ehangach. 

Mae'r system o ddyfarnu Taliad Annibyniaeth Personol yn wahanol i'r system ar gyfer 
Lwfans Byw i'r Anabl. Mae Taliad Annibyniaeth Personol yn seiliedig ar sut mae cyflwr 
unigolyn yn effeithio arno, nid ar y cyflwr sydd arno. 


Nifer y bobl yn gofyn am gymorth ar gyfer pob budd-dal: 
19,591. UN O edrych ar y problemau penodol a 


m2016-2017 . wynebir gan bobl mae rhai o'r 
2015-2016 problemau yn ymwneud â'r Taliad 
15,193 r $ "j: 
14,175 Annibyniaeth Personol yn deillio o'r 
13,571 
broses o gyflwyno unrhyw fudd-dal 
newydd, ond serch hynny, mae nifer y 
| | 8,791 8893 bobl sy'n herio ac yn apelio yn erbyn 
penderfyniadau'r Taliad Annibyniaeth 
| | l Personol wedi cynyddu'n sylweddol. 
Mae problemau'n ymwneud ag 
ansawdd asesiadau a chyflwyno ac 
— ystyried tystiolaeth bellach yn 


Taliad Annibyniaeth Personol Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Budd-daltai . 
gyffredin hefyd. 


Yn 2016 i 2017, daeth bron i 1,500 o bobl atom i drafod problem yn ymwneud â 
Chredyd Cynhwysol. Ar hyn o bryd, mae nifer y bobl sy'n dod atom i drafod 
problemau'n ymwneud â Chredyd Cynhwysol yn cynyddu bob chwarter, ac rydym yn 
rhagweld y bydd hyn yn parhau wrth i'r gwasanaeth llawn gael ei gyflwyno'n ehangach 
ym mis Hydref. Os yw hyn yn digwydd, mae'n bosibl mai Credyd Cynhwysol fydd y 
broblem fwyaf rydym yn ymdrin â hi ledled y gwasanaeth. 


Cynnydd yn nifer y bobl sydd â phroblemau'n ymwneud â'r Taliad Annibyniaeth 
Personol: 


Gwneud a Cymhwysedd- | Cymhwysedd - Herio 


rheoli cais A M9 9]0]o] symudedd penderfyniad 
dydd 






Pobl 2016-2017: 8,574 9,279 7,934 3,836 3,998 
Pobl 2015-2016: 7,055 7,418 6,571 2,059 2,242 


Dyled: 

Fe welsom 29,384 o bobl gyda 132,048 o broblemau'n 
ymwneud â dyled, sef cynnydd yn nifer y bobl (26,413) a 
nifer y problemau (124,605) o gymharu â 2015 i 2016. Y 
problemau mwyaf yn ymwneud â dyled y gwnaethom helpu 
pobl i'w datrys oedd ôl-daliadau'r dreth gyngor, credyd, 
dyledion yn ymwneud â chardiau siopau a chredyd a dyledion 





yn deillio o fenthyciadau personol heb eu gwarantu. Pobl: Problemau: 


Newidiadau mewn problemau'n ymwneud â dyled: 


Ôl-daliadau'r | Credyd, dyledion | Benthyciadau | Gorchymyn | Pob dyled 





dreth gyngor | ynymwneudâ | personol heb eu | Rhyddhau o arall 
chardiau siopau gwarantu Ddyled 
a chredyd 
BON 16,493 14,526 12,772 12,330 75,813 
2016-2017: j i i r r 
R , 16,022 12,686 11,687 12,403 71,752 
2015-2016: 4 ; ' ' i 


Gwasanaethau a galluogrwydd ariannol: 


Fe wnaethom helpu 8,566 o bobl gyda 23,847 o broblemau'n ymwneud â 
gwasanaethau a galluogrwydd ariannol. Mae 6% o'r holl broblemau rydym yn helpu 
pobl i ymdrin â nhw yn gysylltiedig â gwasanaethau a galluogrwydd ariannol, a hwn 
categori cyffredinol mwyaf ond dau ar ôl cyngor ar ddyled a budd-daliadau. Mae 
ychydig dros 5096 o'r problemau a gofnodir yn y maes hwn yn ymwneud â galluogrwydd 
ariannol. Y rheswm am hyn yw bod cyngor a gwybodaeth am alluogrwydd ariannol yn 
cael eu darparu ochr yn ochr â chyngor ar ddyled yn aml er mwyn darparu cymorth 
uniongyrchol mewn argyfwng a chyngor ar gyllidebu i helpu i osgoi problemau'n 


mwneud â dyled yn y tymor hirach. Pb 
y y y y y 1,516 o broblemau 


Galluogrwydd ariannol, 5196 Pension Wise, 2496 Pob problem arall, 1896 
12,191 o broblemau 5,765 o broblemau 4,375 o broblemau 





Tai: 
Fe welsom 10,577 o bobl gyda 14,741 o broblemau. Roedd bron i draean o'r 
problemau yn y maes hwn yn gysylltiedig â thai'r Sector Rhentu Preifat. Wrth edrych yn 


fanylach ar y problemau yn y Sector Rhentu Preifat, nid yw'r tair broblem fwyaf wedi 
newid ers sawl blwyddyn bellach. 


Atgyweirio/Cynnal a chadw, 1596 Gwarchod blaendal tenantiaeth, 1096 
643 o broblemau 419 o broblemau 





Rhent, 1196 
478 o broblemau 


Pob problem arall, 6496 
2,220 o broblemau 





Canolbwyntio ar Gyflogaeth 


Yn 2016 i 2017 fe wnaethom gynghori 10,937 o bobl ar 17,064 o broblemau'n 
ymwneud â chyflogaeth. Problemau'n ymwneud â thâl a hawliau a godwyd amlaf yn y 
maes hwn yn 2016 i 2017 (25% o'r holl broblemau'n ymwneud â chyflogaeth). 


Y pynciau y gwnaethom roi cyngor arnynt yn 2016/17: 


Telerau ac Amodau Cyflogaeth 


Ymddiswyddo 


Hawliau Rhieni a Gofalwyr 
Ymgeisio am swyddi 


Tribiwnlysoedd cyflogaeth ac apelio 
Datrys Anghydfod 
Hunangyflogaeth / Busnes 


Ê Nifer y bobl Canran y newid ers 
Mate E'N 2016/17 2015/16 





i Ein Cleientiaid Cyflogaeth: 





Cyflwr iechyd 
hirdymor 
2096 









Dynion 


4596 
Dim anabledd Anabledd 
neu gyflwr 596 
be iechyd 
Menywod hirdymor 
5596 7596 


| 
I Roedd 55% o'r bobl a ddaeth atom i drafod problemau'n ymwneud â chyflogaeth yn 
| fenywod. Mae'r ganran hon 5 pwynt canran yn uwch na phoblogaeth Cymru. Roedd 
i gan 49% o'r bobl a ddaeth atom am gyngor anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. y 
I Fodd bynnag, roedd gan 2596 o'r bobl a ddaeth atom i drafod problemau'n ymwneud I 
â chyflogaeth anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor. Mae'r ganran hon dau bwynt | 
į canran yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol o hyd. i 


29% Roedd bron i draean o'r 
cleientiaid oedd yn gofyn am 
19% 20% gyngor ar gyflogaeth rhwng 25 


| 
I 

| 

I 

I 

i iai a 34 oed. UEF ffigur hwn yn i 
agos i ddwywaith yn fwy na i 

nifer y bobl yn y grŵp oedran ı 

3% hwn ym mhoblogaeth l 

EE gyffredinol Cymru. i 

I 





Dadansoddiad o'r cleientiaid: 

Mae cyfran y bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor sy'n dod atom ar gyfer 
cymorth cyflogaeth yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol yn aml. Roedd gan 41% o'r 
108 o bobl a ddaeth atom i drafod mynediad i swyddi anabledd neu gyflwr iechyd 
hirdymor. Mae'r ganran hon 18 pwynt canran yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. 


Cyfrifiad 2011 i 77% m Anabl / 


Cyflwr 


Cleientiaid Cyngor ar F iechyd 
Bopeth ; BU hirdymor 








Mynediad i swydd EN 
Dim 
Tâl a hawliau n% anabledd 
Ï Ï T neu gyflwr 
iechyd 
Diswyddo ns hirdymor 


Mae problemau'n ymwneud â chyflogaeth yn effeithio ar fwy o fenywod na dynion. 
Mae 88% o'r bobl sy'n dod atom i drafod problemau'n ymwneud â hawliau rhieni a 
gofalwyr yn fenywod, sy'n 37 pwynt canran yn uwch na chyfartaledd Cymru. 


Em Menywod Dynion 8896 



































Cyfrifiad 2011 Cleientiaid Cyngor ar Telerau ac amodau Tâl a hawliadau Hawliau rhieni a Datrys anghydfod 
Bopeth cyflogaeth gofalwyr 


Cymorth ychwanegol: 

Ar gyfartaledd, mae gan bob person sy'n dod atom am gymorth 3.8 o broblemau. Yn 
2016 i 2017, roedd chwarter y bobl â phroblemau'n ymwneud â chyflogaeth angen ein 
cymorth ar gyfer problemau'n ymwneud â budd-daliadau a chredydau treth hefyd. 


Cyfreithiol / 


x 


8% 
Dyledion 





10 


Cyngor ar Wahaniaethu: 

Yn 2016 i 2017, manteisiodd 1334 o bobl ar ein prosiect Cyngor ar Wahaniaethu, ac 
roedd 1048 o'r achosion hyn yn ymwneud â chyflogaeth. Mae'r prosiect Cyngor ar 
Wahaniaethu yn rhan o'r gwasanaeth Cynghori Rheng Flaen a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru, ac mae'n cael ei ddarparu mewn partneriaeth â SNAP Cymru. 


Mae tua thri chwarter yr holl achosion gwahaniaethu sy'n dod i sylw'r gwasanaeth 
Cynghori Rheng Flaen yn ymwneud â phroblemau cyflogaeth. Mae'r prosiect yn darparu 
gwasanaethau llwyth gwaith llawn (o'r gŵyn wreiddiol i gynrychiolaeth bosibl mewn 
tribiwnlys) a chronfa ffioedd tribiwnlysoedd. Defnyddiwyd y gronfa ffioedd 
tribiwnlysoedd i dalu ffioedd ymlaen llaw er mwyn sicrhau bod gan gleientiaid fynediad i 
gyfiawnder. 


Mae Cyngor ar Bopeth yn croesawu dyfarniad diweddar y Goruchaf Lys bod ffioedd ar 
gyfer Tribiwnlysoedd Cyflogaeth yn anghyfreithlon, ac mae wedi galw ar y llywodraeth i 
weithredu'n ddi-oed i roi'r gorau i'r system ffioedd a sicrhau bod pawb sydd wedi gorfod 
talu ffioedd yn derbyn eu harian yn ôl. 


Mae'r astudiaeth achos ganlynol yn dangos y math o gymorth sy'n cael ei gynnig gan y 
gwasanaeth i bobl ledled Cymru. 


HanesJohn: 


Roedd John yn 67 oed ac wedi bod yn gweithio i'r un cyflogwr ers 11 
mlynedd. Roedd yn bwriadu parhau i weithio am dair blynedd arall, ond 
terfynwyd ei gytundeb. Roedd John yn poeni'n fawr am y sefyllfa hon ac 

yn teimlo'n ddiymadferth. Fe aeth Cyngor ar Bopeth ati i lunio rhestr o 
golledion, gan drafod â'r cyflogwr drwy'r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi 
a Chyflafareddu. Yn dilyn y broses hon, derbyniodd John setliad gwerth 
£20,000 ac roedd yn hapus i ddatrys y mater yn gyflym yn hytrach na 
wynebu'r posibilrwydd o achos llys hir. Ers y setliad, mae iechyd 
cyffredinol a lles meddyliol John wedi gwella'n sylweddol ac mae'n 


teimlo'n ddigon iach i ddechrau chwilio am swydd arall a gwneud 
cyfraniad cadarnhaol at y farchnad lafur am ychydig flynyddoedd eto. 





Gwasanaeth i Ddefnyddwyr Cyngor 
ar Bopeth 


Mae Cyngor ar Bopeth a Citizens Advice Scotland (CAS) yn gyfrifol am ddarparu 
gwasanaeth cynghori defnyddwyr dros y ffôn ac ar y we. Ers 2 Ebrill 2012 pan 
ddechreuodd Cyngor ar Bopeth reoli darpariaeth y gwasanaeth hwn, mae'r gwasanaeth 
i ddefnyddwyr wedi ymdrin â mwy na dwy filiwn o gleientiaid ledled y DU. 


Mae gwasanaeth i ddefnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynghori pobl ar y gyfraith 
gyffredinol yn ymwneud â defnyddwyr, rheolau a hawliau'n ymwneud â diwydiannau 
penodol. Amcan y gwasanaeth hwn yw darparu gwybodaeth i bobl fel y gallant ddatrys 
problemau'n ymwneud â masnachwyr a chwmnïau eu hunain, gan geisio lleihau'r 
tebygolrwydd y bydd problemau tebyg yn codi yn y dyfodol. Rydym yn gwneud y 
canlynol ar gyfer cleientiaid na allant ymdrin â'u hacos eu hunain: 


e Trosglwyddo'r broblem i bartneriaid fel Safonau Masnach 


e Os yw'r broblem y tu hwnt i gwmpas y gwasanaeth, rydym yn rhoi gwybodaeth 
am sefydliad mwy priodol 


e Os yw'r rhwydwaith Cyngor ar Bopeth lleol yn gallu cynorthwyo gyda phroblem 
benodol, mae'r sawl sy'n cysylltu yn cael ei atgyfeirio i'r swyddfa leol. 


Y pynciau y gwnaethom gynghori arnynt yn 2016 i 2017: 









Yn 2016 1 2017, fe 

wnaeth y gwasanaeth i Pob mater arall, 2996 
ddefnyddwyr ymdrin â 8,994 o achosion 
31,114 o achosion ar 

ran defnyddwyr o 

Gymru. 


Trafnidiaeth, 2396 


7,073 o achosion 
i 


Y broblem fwyaf 
cyffredin yn 2016 i 2017 


er Hamdden, 796 
oedd trafnidiaeth (7,073 2.131 0 acheslon 


Ffitiadau acoffer 
mewn tai, 2296 





o achosion). Mae hyn 6,891 o achosion 
wedi newid ers 2015 i 
ms pam oedd y nifer Nwyddau a gwasanaethau 
fwyaf o achosion yn personol, 1096 Cyfathrebu a 
ymwneud â ffitiadau ac 2,976 o achosion Thechnoleg, 1096 
offer mewn (8,782). 3,049 o achosion 
Manylion achosion yn ymwneud â thrafnidiaeth 
Cerbydau newydd, 596 
387 o achosion 
4 Pob mater arall yn ymwneud â 
Cerbydau ail-law, 6096 thrafnidiaeth, 21% 


LEE TECE 1,464 o achosion 





Atgyweirio a gwasanaethu cerbydau modur, 14% 
986 o achosion 


12 


Atodiad: Deall yr Ystadegau Cyngor 


Pan fydd cleient yn cysylltu â Cyngor ar Bopeth mewn swyddfa leol, dros y ffôn 
neu drwy we-sgwrs, cofnodir ei fanylion mewn cronfa ddata. O ganlyniad, mae 
gennym gofnod cenedlaethol o bob cleient unigol sy'n cynnwys gwybodaeth am 
oedran, rhyw, ethnigrwydd ac anabledd, yn ogystal â nodweddion eraill fel yr 
awdurdod lleol a'r ward berthnasol. 


Pan fydd cleient yn cysylltu â'r gwasanaeth, bydd cynghorydd yn chwilio am ei 
gofnod a naill ai'n ychwanegu ymholiad newydd neu'n parhau i weithio ar 
ymholiad cyfredol os yw'r cleient yn dychwelyd gyda phroblem barhaus. Bydd 
ymholiad newydd yn cael ei agor os bydd y cleient yn cyflwyno problem newydd 
neu gyfres o broblemau rhyng-gysylltiedig. Felly, gall pob cleient fod yn 
gysylltiedig â sawl ymholiad dros amser. 


Wrth siarad â chleient, mae'r cynghorydd yn cofnodi manylion yr ymholiad gan 
ddefnyddio cod sy'n seiliedig ar set safonol o 'faterion cynghori'. Mae'r materion 
cynghori hyn yn adlewyrchu'r holl broblemau y mae'r cleient yn cael cyngor 
arnynt yn yr ymholiad presennol. Felly, gall un ymholiad gynnwys nifer o faterion 
cynghori. 


Mae pob mater cynghori yn cael ei godio drwy ddefnyddio system tair rhan: 
e Rhan 1 - categori cyffredinol, e.e. budd-dal, dyled ac ati. 
e Rhan 2 - dadansoddiad manylach, e.e. y math o ddyled neu fudd-dal. 


e Rhan 3 - natur y cyngor, e.e. trafod ad-daliadau gyda chredydwr neu 
gynghori ar gymhwysedd a hawl i fudd-dal penodol. 


Os oes angen rhagor o gymorth ar gleient ynghylch yr ymholiad, bydd 
cynghorwyr yn ychwanegu cyswllt newydd i'r ymholiad presennol. Nid yw 
cynghorwyr yn ychwanegu codau newydd os yw'r cyswllt yn ymwneud â mater 
presennol. Nid yw codau eraill yn cael eu hychwanegu oni bai bod gan y cleient 
broblem gysylltiedig arall neu os oes angen cyngor o fath newydd arno. Mae'n 
gallu cymryd rhai misoedd i ddatrys achosion cymhleth a gall materion gael eu 
hychwanegu wrth i'r achos ddatblygu. 


Er enghraifft, mewn achos cymhleth yn ymwneud â dyled, byddai pob dyled yn 
derbyn cod mater unigol, felly byddai pum cod gwahanol yn cael eu defnyddio 
ar gyfer pum dyled cerdyn credyd ar wahân. Gall codau gael eu hychwanegu o 
gategorïau eraill wedyn ar sail y cyngor sydd ei angen. Felly, byddai codau budd- 
daliadau'n cael eu hychwanegu pe bai'r cleient yn derbyn cyngor ar fudd- 
daliadau y gallai eu hawlio, a byddai cod perthynas/teulu'n cael ei ddefnyddio pe 
bai'r dyledion yn gysylltiedig â pherthynas yn methu a bod angen cyngor ar y 
cleient am hynny hefyd. 


13 


Rydym yn helpu pobl 
i ganfod ffordd ymlaen 


Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor 
di-dâl, cyfrinachol ac annibynnol i helpu 
pobl i oresgyn eu problemau. 


Rydym yn eirioli ar ran ein cleientiaid a defnyddwyr 
ynghylch y materion sy'n bwysig iddynt. 


Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth, yn 
hyrwyddo cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu. 


Rydym yma i bawb. 


ooo 


citizensadvice.org.uk 





Cyhoeddwyd ym mis Awst 2017 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol Cyngor ar 
Bopeth. 


Rhif elusen gofrestredig 279057. 


14 


